uy | 
\ 
I, 


~~ 


“ " KONSEPTO NG 
PANANALIKSIK 


Ayia 
at 


Bb. Ivy Grace A. Abano 


“ 


r 


499m ai} Jo. Aep 
As@A2 {LOP-|PMenIoA 
pure “yp Op yim nod 
‘AQUOULNOA SoyeUl 
f)1994} FO Auu9Udsa 
ay Suiuuns 4, 


PAGLAHAD 


NG SULIRAN 


C)C)C) Ano ba suliranin? 


¢ |to ay tumutukoy sa mga pagsubok 
ating dapat lagpasan at 
masolusyunan. 


Sever neh 


a 
wfari \' 


C)Paglahad ng Suliranin ()() 


Ito ang nagsisilbing tuon ng 
pananaliksik 


Dito magpopokus ang gagawing 
pagtatalakay sa pananaliksik. 


3 Heh 4 o™, Ch W 


Puso ng Pananaliksik 


OOO Dalawang Paraan OO 


¢ 1. Anyong Patanong 
~Nagsisimula sa Ano at Paano 


e 2. Anyong Papaksa 


C)C)C) Dalawang bahagi (00) 


1. General Problem/ Pangunahing 
Suliranin 


2. Specific Problem/ Tiyak na sulira 


EPEKTO NG PAGGAMIT NG TIKTOK SA AKADEMIKONG 
PAGGANAP NG MGA PILING MAG-AARAL SA 
ASIGNATURANG PHYSICAL EDUCATION NG 

SIGNAL VILLAGE NATIONAL HIGH SCHOOL 


TIKTOK 


EPEKTO NG PAGGAMIT NG TIKTOK SA AKADEMIKONG PAGGANAP NG MGA © 
PILING MAG-AARAL SA ASIGNATURANG PHYSICAL EDUCATION NG 
SIGNAL VILLAGE NATIONAL HIGH SCHOOL 


PAGLALAHAD NG SULIRANIN 

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong malaman ang epekto ng 
paggamit ng Tiktok sa akademikong pagganap ng mga piling mag-aaral sa 
asignaturang Physical Education ng Signal Village National High School. 
Ang pananaliksik na ito ay nangangailangan ng kaukulang kasagutan 


batay sa mga sumusunod: a 


1. Ano ang demograpikong pagkakakilanlan ng mga respondente batay sa 
mga sumusunod: 
1.1 Edad 
1.2 Kasarian 
1.3 Oras na ginugugol sa paggamit ng tiktok 


2. Ano ang epekto ng paggamit ng Tiktok sa akademikong pagganap ng 
mga mag-aaral sa asignaturang Physical Education batay sa mga 
sumusunod: 

2.1 Quizzes 

2.2 Assignment 

2.3 Recitation 

2.4 Performance task 

2.5 Quarterly Assessment 


3. Paano nakakaapekto ang Tiktok sa ae pagganap ng 
asignaturang Physical Education? 


Ce GAWAIN 


¢ Pumunta sa inyong kapangkat 
at simulan na ang pagbuo ng 
Paglalahad ng suliranin batay sa 
ating natalakay. 


